KOHELETE. 


SO 
LI 
DEO 
GL 


OR 
LA 


ZANZIBAR: 


PRINTED AT THE UNIVERSITIES' Mission PRESS 
1388. 


Google 


KOHELETH; ao MHUBIRI. 
SURA 1. 


A ANENO ya Mhubiri, mvana wa 
A Daud, Mfalme katika Yerusalemi. 

2. Ubatili wa nbatili, asema Mhobiri; uba. 

ö tili wa ubatili, vyote ubatili. Yamfaa 

nini mwana wa Adamu matendo yake yote, 

4 ayatendayo chini ya jua? Kizazi chaenda, 

kizazi chaingia; nayo dunia yasimama da- 

9 yima. Jua tena laondoka, jua lashuka, la- 

6 fanya haraka kwake, laondokako. Upepo 

ukienda kusini, ukigeuka kaskazini, kuge- 

uka ukigeuka, waenda; na kwa kugeuka 

7 kwake warudi upepo. Mito yote huendea, 

bahari, wala bahari haijawi; kuko huko 

8 mito jendako, ndiko irudiko. Yote yenyi 

kuchosha; hawezi mtu kunena: halishibi 

jicho kwa kuona, wala sikio halijawi kusi- 

9 kia. Lililokuwa lile litakalokuwa; nalo 

lililofanyika hile litakalofanyika: wala ha- 

10 pana lililo jipya chini yajua. Liko neno 

liambiwalo, Tazama, jipya hili? limekwi- 

sha kuwa zamani zilizokuwako kabla yetu. 

11 Vilivyo kwanza havina kumbukumbu; wa- 

la havitakuwa na kumbukumbu vya mwi- 

sho vitakavyokuwa kati mwao watukao- 

kuwa baadaye. 


Google 


2 KOHELETH ao MHUBIRI, 2. 


12 Mimi mhubiri nilikuwa mfalme juu ya 
13 Israeli katika Yerusalemi. Nikatia moyo 
nitafute nikapeleleze kwa hekima yote ya- 
fanywayo chini ya mbingu: utumwa mba- 
ya huu Muungu aliowapa waana Adamu, 
14 wautumikie. Nimeona matendo yote ya- 
liyotendeka chini ya Jua; na, taza ga, yote 
15 ubatili, na kupapia upepo. Yaliyopotoka 
hayanyosheki: nayo ihfilafu hayahesabiki. 
16 Naliwaza moyoni mvangu mimi, nikasema, 
Mimi, tazama, nimejiongezea hekima na 
kuzidi kuliko wote waliokuwako Yerusale- 
mı mbele yangu : na moyo wangu umeona 
17 wingi wa hekima na maarifa. Nulitia 
mioyo nijue hekima, nikajue upumbafu na, 
ujinga; nikatambua haya pia ni kupapia 
18 upepo. Kwani kwa wingi wa hekima wi- 
ngi wa huzuni: naye aongezaye maarifa 
huongeza sikitiko. 


SURA 2. 
5. mimi moyoni mwangu, 


Haya bassi ,nitakularıbu kvva furaha , 

bassi ujifurahishe na mema: na, tazama, 
2 haya tena nbatili. Nikakinenea kicheko, 
Ə Ni upumbafu: na furaha, Yafanyaje? Na- 
İipeleleza moyoni mwangu, nipateje kuji- 
burudisha mwili na MVINyo, moyo wangu 
bado ukiongoza kwa hekima, na ginsi ni- 
ushike upambafu, hatta nitakapoona yaliyo 
mewa kwa waana Adamu wayatende chi- 
ni ya mbingu hesabu ya siku za maisha yao. 


Google 


ÇU ua 


—I Cc. 


10 


11 


13 


KOHELETH ao MHUDIRI, 3. (Ə 


Kazi zangu MA TAA kubwa; nikajije- 
ngea nyumba; nik ajipandi; L MAA n1- 
kajifanyizi. v bustani na mashamba, nikay a- 
paudia miti ya namna zote za matunda; 
nikayifanyızın mabnaka ya maji, niunyeshce 
Nayo mwitu limopandwa miti; nikanunun 
watwana na wajakazi, wakaziliwa Watuimi- 
shi nyu mbani kwangu; tena nikawa na ma- 
honyingiza ng ”ombe nn köndoo kupita wote 
walioko. Yurnsalemi mole yangu: nika. 
kusanyia tena fetha na thah: iba, na Vunu 
za wafalme na za mchi: nikajizatia Va- 
Unbaji waume na vanna Wwamiku, mnazo 
hanassa za waaua Adamu, masuria Wengi 
sana. Bassi nikawa mkubwa, nikaonge- 
zeka kuliko wote waliokuwako Yerusalemi 
mbele yangu: tena hekima yangu ikanisi- 
mamia. Walo sikuzula macho yangu ka- 
tika killa kilichotamanika nayo: wala si- 
kunyima moyo wangu furaha yo yote, kwa- 
ni mnöyə Wangu umelfuralıbı kuzi yangu 
yote; ya awa haya sehemu yangu katika 
kazi yangu vote. Nikanangalia midi ma- 
tendo yote mikono yangu aliyoyatenda, na 
kazi yote niliyosumbua kuifanyiza : na, ta- 
zama, yote ubatili wa küpapia übepo, Valu 
chim ya jua hapana kufaa. 

Nikaangaba mtazame hekima, na upu- 
mbafu na njinga: kwani göreze nini mwa- 
na Adamu atakayekuja baada ya mfalıine ? 
yale yaliyokwisha kufanyizwa. Nikaona 
mimi hekima kuwa bora kuliko upumbafu, 


14. kama nuru bora kuliko giza. Mwenyi 


Google 


4 KOHELETH ao MHUBIRI. 2 


hekima macho yake kitwani mwake, naye 
mpumbafu huenda gizani: nikaona mimi 
15 Jakini tukio moja liwapatalo wote. Nika- 
sema mimi moyoni, Limpatavyo mpumbafu 
ndivyo litakavyonipata mimi; nami bassi 
mbona nalikuwa na hekima zayidi? Ni- 
kasema moyoni, kama haya pia ubatili. 
16 Kwani hana kumbukambu la milele mwenyi 
hekima kawa mpumbafu; wakiwa siku zi- 
takazokuja wote watakuwa wamekwisha 
kusanauliwa. Na, ginsi mwenyi hekima a- 
farikivyo kama mpumbafu vile! Bassi 
nikauchukla uhayi; kwa kuwa mbaya 
kwangu kazi iliyotendeka chini ya jua: 
kwani yote ubatili na kupapia upepo. 
17 Nikachakia mimi shughuli yangu yote 
13 niliyoshughulika chini ya jua: nikiwa sina 
buddi nimwachie mwana Ad:mu atakaye- 
19 kuwa baada yangu. Na nani ajuaye kama 
atakuwa mwenyi hekima, ao mpumbafu ? 
naye ataimiliki shughuli yangu yote niliyo- 
ishughulikia, niliyosonyeshea hekima chini 
20 ya jua. Haya tena ubatili. Kwa hiyo ni- 
katangatanga kujitilia moyo mashaka ya 
shughuli yote niliyoshughulikia chini ya, 
21 jua. Kwani yuko mwana Adamu ashughu- 
İikaye kwa kekima, na kwa maarifa, na kwa 
ustadi; nayo ataitoa kawa sehemu yake 
mwana Adamu asiyeshughulika nayo. Ha- 
22 ya pia ubatili na ubaya mkuu. Kwani 
nini aliyo nayo mwana Adamu kwa sha- 
huli yake yote, nakwa kusumbnka moyo, 
23 aliyoshughulikia chini ya jua? Kwani 


? 
“” 


Google 


24 


26 


2 
9 
4 


Ə 
6 
7 


KOHELETH ao MHÜBİRİI, 33 5 


siku zake zote masikitiko na utumwa wake 
huzuni; hatta usiku pia moyo wake hau- 
pumziki. Haya tena ubatili. 

Hana lililo jema mwana Adamu kuliko 
kula na kunywa na kujifurahisha roho na 
mema kwa shughuli yake. Haya teno 
nimeyaona mimi yatokayo mkononi kwa 
Muungu. Kwani nani awezaye kula, na 
nani awezaye kufurahiwa kuliko mimi? 
Kwani humpa hekima na maarifa na furaha 
mwana Adamu ampendezaye; naye humpa 
mwenyi thambi utumwa, azoe akakusanye 
ya kumpa yeye ampendezaye Muungu. 
Haya tena ubatili na kupapia upepo. 


SURA 3. 


ILLA kitu na muhulla wake, hatta 
killa jambo chini ya mbingu na wa- 

kati wake: wakati wa kuzaliwa, na wakati 
wa kufa; wakati wa kupanda, na wakati 
wa kung” oa yaliyopandva, wakati wa ku- 
ua, na vrakafi wa kuponya; wakati va, 
kubomoa, na wakati wa kujenga; wakati 
wa kulia, na wakati wa kucheka; wakati 
Wu kuomboleza, na wakati wa kucheza; 
wakati wa kutupa mawe, na wakati wa 
kukusanya mawe; wakati wa kushikamena, 
na wakati wa kufarakana; wakati wa ku- 
tafuta, na wakati wa kupoteza; wakiti wa 
kutunza, na wakati wa katupa; wakati wa 
kurarua, na wakati wa kushona; 
wakati wa kunyamaza, na wakati wa 


Google 


6 
8 


9 
10 


11 


12 
13 


14 


15 


15 


19 


KOHEBLETH ao MHUBIRI, 3. 


kusema; wakati wa kupenda, na wakati 
wa kuchukia; wakati wa vita, na wakati 
wa amani. Yamfaa nini atendaye yale 
anayoyashughulikia.? Nimeuona utumwa 
Muungu aliowapa waana wa Adamu wau- 
tumikie,. Amefanyizia uzuri killa kitu 
wakati wake: tena amewawekea ulimwengu 
moyoni, yasitafutikane lakini na mwana 
Adamu matendo slhiyoyatenda Muungu 
tangu mwanzo hatta mwisho. Najua 
hapana lililo Jema kwao kuliko kufurahiwa" 
na kutenda mema kadiri waishivyu. Tena 
apate killa mwana Adamu kula na kunywa 
na kufurahiva nayo mema kwa shughuli 
yake yote, karamn ya Muungu hi. Najua 
yote, ayafanya, yo Muungu, yatakuwa ya, 
milele haya: hayawezekani kuzidishiwa 
kitu, wala kuondolewa kitu: na Muungu 
aliyoyafanya, waone hofu mbele yake. Lile 
lililoko limekuwa zamani, na hile lhitakalo- 
kuwa limekuwa zamani: naye Muungu 
hutafuta tena yaliyofukuzwa. 

Hatta tena nikaona chini ya jua mahali 
pa hukumu uko uovu; na mahali pa haki 
uko uovn. Nikasema mimi moyoni, Muangu 
atuwahukumu wenyi haki na waovu: kwani 
killa jambo na killa kazi huko na wakati 
wake. Nikasema mimi moyoni, Mambo 
ya waana Adamu, Muungu avathubutishe, 
nao wajione kwa nafsi zao kuwa nyama, 
Kwani tukio lao waana Adamn tukio lao 
nyama; nalo moja liwatukialo: kama, 
afarikivyo huyu afariki na huyu: hatta 


Google 


KOHELETH ao MHUBIRI, 4. 7 


pumuzi moja wanayo wote: wala mwana 
Adamu hawapiti nyəma: kwani yote ubatili. 
20 Wote hnenda palepale; wametoka mavu- 
mbini wote, Da mavumbini hurudi wote. 
21 Nani ajuaye roho ya waana Adamu, kama 
inapanda hü uu, na roho ya nyama, kama 
22 imashuka hu chini hatta inchi? Nikaona 
kama hapana lililo jema, kuliko mwana 
Adamu azifarahie kazi zake: kwani sehemu 
yake hii; kwani nani atakayemleta ayacıc 
yatakayokuwa baada yake? 


SURA 4. 
IKARUDI nikaona mathalimu yote 


ya yanayofanyika chimi ya jna: na, 
tazama, machozi yao waliothuilumiwa, wala 
hawana wa kuwafariji; mkononi inwao wa- 
liowathulumia uwezo, wala hawana wa ku- 
wafariji. Nikawasifu mimi wafu waliokwi- 
sha kufa zayidi ya wahayi walio na uhayi 
3 bado; naye heri kuliko wao wote asiyekuwa 
bado, asiyeona matendo mabaya yaliyo- 
fanyika chini ya jua. 
4 Nikaona mimi kazi yote na killa tendo 
la ustadi, ya kuwa uwivu wa mtu kwa 
jirani yake naye. Haya tena ubatili na 
kupapia upepo. Mpumbafu ameknnjana 
mikono, hula mwili wake mwezyoeve, Heri 
ukufi kwa utulivu, kuliko magao mawili 
kwa kushughulika na kupapia upepo. 
7 Nikarudi mimi, nikaona ubatili chini ya 
8 jua. Yuko aliye mmoja, wala wa pili hana; 


bə 


CC. Çü 


Google 


3 


KOHELETH ao MHUBIRI, 4. 


hatta mwana wala ndugu hana; wala 
shughuli yake yote haina mwisho, wala 
macho yake hayashibi na ntajiri. Nani 
bassi namfanyizia kazi, namzuilia mema 
roho yangu? Haya tena ubatili, hatta 


Ə utumwa mbaya huu. Heri wawili kuliko 


10 
11 
12 
13 


14 


15 


16 


l 


mmoja; kwani wanayo ijara njema ya kazi 
yao. Kwani wakianguka, mmoja atamwi- 
nua mwenzake: lakini ole wake aliye wa 
pekee aangukapo, wala hana mwingine wa 
kumwinulia. Tena wawili wakilala pamoja, 
ndipo watakuwa na moto: lakini mmoja 
awezaje kuwa na moto? Hatta yule wa 
pekee akishindwa na mtu, wawili watam- 
pinga; wala kamba ya meno matatu 
haikatiki upesi. 

Heri kijana maskini mwenyi; hekima 
kuliko mfalme mzee mpumbafu, asiyejua 
kurudika tena. Kwani katika nyumba ya 
kufungwa ametoka kumiliki; kweli hatta 
kwa kumiliki kwake amezaliwa maskini. 
Naliwaona wahayi wote watembeao chini 
ya jua, walikuwa naye kijana, yule wa vili 
aliyesimama mahali pake. Hawakuwa na 
mwisho watu wote, hatta wale wote alioku- 
wa juu yao: wallakim wale wafuatao ha- 
watamfurahia. Bakika haya tena ubatili, na 
kupapia upepo. 


SURA 5. 


JITUNZE mguu wendapo nyumbani kwa 
Muungu ; kwani heri kuakaribia usikie 


Google 


DƏ 


KOHELETH ao MHUBIRI, ə. 0 


kuliko kutoa sadaka ya wapumbatu: kwani 
hawajui kwamba wafanya mabaya. Usikose 
utaratibu kwa kimwa chako, wala moyo 
wako usiwe mpesi kutoa neno mbele ya 
Muungu, kwani Muungu mbinguni na 
wewe katika inchi: kwa hiyo na nawe 
maneno yako machache. Kwani huja 
ndoto kwa wingi wa utumwa; na sauti ya 
mpumbafu kwa wingi wa maneno. Umwe- 
keapo Muogu nathiri, usikawie kuiondoa; 
kwani huawafurahii vapumbafu : ondoa 
ulilolivveka. Afathalı usiweke, kuliko 
uweke usiondoe. Usiache kinva chako 
kukosesha mwili wako; wala usiseme 
mbele ya malaika, kwamba umepitiwa: kwa 
nini Muungu akasirike na sauti yako, 
aharibu kazi ya mikono yako? Kwani 
kwa wingi wa ndoto, na ubatili, na maneno 
mengi, haya: lakmi Muungu umwogope 
wewe. 

Ukiona maskini kuonewa, na kuondolewa 
kwa jeuri hukumu na haki katika ufalme, 
usilitaajabia jambo, kwani aliye juu kuwa- 
pita walio juu aangaliaye, wakiwa walio 


9 juu kuwapita hao. Nayo manofaa ya inchi 


10 
(11 
12 


kwayo yote: mfalme atumikivra na koonde, 

A pendaye fetha hatashiba na fetha , 
wala apendaye wingi na mazao: haya tena 
ubatili. Mema yakiongezeka, wao:vezeka 
nao walao: naye mwenyewe afayidiwa nini. 
illa kutazama kwa macho tu? Usingizi 
wake atumikaye mtamu akila kidogo akili 


gle 


ı 


JO 


NKOHELETH ao MHUBIRI, 6. 


chingi: lakim kushiba kwake tajiri haku- 
mwachi kulala USINGIZI. 

Kiko kuicho kibaya kizito mlichokiona 
chini ya jua, wali zilizoshikwa na mwenye- 
vo kwa,hasira yake; na mali hiyo hupotea 
kwa utumwa mbaya; naye akiwa amemzaa 
mwana, hapana kita mkononi mwake. 
Alivyotoka tumboni mwa mamaye, uchi 
ataruğı kwenda kama alivyokuja, wala 
hatschukua kitu cha kazi yake, cha kupe- 
lekea mkononi. Nayo pia mabaya mazito, 
vile alivyokuja, vile atakwenda: na nini 
iliyomfaa kuwa ameushughuhikia upepo? 
Siku zake zote tena hula gözanı, akiwa na 
uchungu mwingi, Mwengi ugonjwa na 
hasira. 

Tazama, niliyoyaona müm mema na 
yaliyo mazuri, kula na kunywa na küfüra- 
hiwa na "atda kwa shughuli yake yote, 
ashughulikiayo chini ya Jua hesabn ya “ə 
za ke, alizompa, Munngu: kwani hi sehemu 
yake. Tena killa mwana Adamu Muungu 
aliyempa mali na utajiri, alyemwezesha 
kula wayo, na kuchukua sebemu yake, na 
kuifurabia shughuli yake, karamu ya 
Muungu hu. Kwani lhiatakumbuka mno 
siku za maisha yake, kwa kuwa Müunugzu 
atakabali moyo wake ukifurahiwa. 


SURA 6. 


KO ubaya niliouona chini ya jua, nao 
mwingi juuya waana Adamu: 


Google 


bə 


Çə 


Gə o re 


10 


İln 
12 


KOHELETH ao MHUBIRI, 6. 11 


mtu aliyepewa na Muungu mali, utajiri 
heshima, asihitaji kitu roho yake katika 
yote atamaniyo, wala Manungu humwezeshi 
kula nayo, lakini hula mtu mgeni, haya 
tena ubatili, na vgonjwa mbaya huu. Mtu 
akizaa mia, mh mwaka mingi, nayo siku 
za maisha yake nyingi, illakini roho yake 
-haikushiba mema, tenn akikosa maziko; 
nasema, Heri mimba aliyoharibika kuliko 
yeye: kwani kwa ubatili huja, na gizani 
huenda, nalo jina lake hufunikwa kwa giza 
tena jua haikuliona wal: kujua; imcstarehe 
hu kuliko yule: kweli, ajapoishi miaka elfu 
marra mbili, vala hifurahiwi na mema: si 
palepale waendapo wote? Shuchuli yote 
ya mwana Adamu kwa kinwa chike, wala 
nafsi yake haikujazwa. Kwani amefayıdıva, 
nini mwenyi bekima kuliko mpumbatu ? 
nini anayo maskini ajuaye kutembea mbele 
yao wahayi? Heri kuona kwa macho. 
kuliko kutembea kwa roho: kaya tena 


ubatili, na kupapia upepo. 


Killa kilichokuwa, kimekwitwa jina lake 
zamani, kimejulikana kama wa Adamu 
huyu: wala bawezi kushindana naye aliye 
na nguvu kuliko yeye. Yukiwa maneno 
mengi yaongezayo ubatili, afayidiwa 
nini mwana Adamu? Kwani nani ajuaye 
yaliyo mema ya mwana Adamu akiishi, 
hesabu ya siku zake za ubatili, azitumazo 
kama kivuli? kwani nani atakayemweleza 


mwana Adamu yatakayokuwa baada yake 
chim ya jua? 


Google 


12 KOHELETH ao MHUBIRI, 7. 
SURA 7. 


EEL sifa kuliko marhamu mazuri; na 

siku ya kufa kuliko siku ya kuzali- 

wa. Heri kuendea nyumba ya matanga, 
kuliko kutendea nyumba ya karamu: kwani 
mwisho huo wa waana Adamu wote; naye 
3 aliye havi atatia moyoni. Heri huzuni 
kuliko kicheko: kwani kwa sikitiko la 

4 uso moyo hufanikiwa. Mioyo yao wenyi 
hekima katika nyutuba ya matanga: lakini 
mioyo yao wapumbafu katika nyumba ya 

5 furaha. Heri kusikia laumu yao wenyi 
hekima kuliko mtu asikie uimbo wa va- 

6 pumbafu. Kwani kama makelele ya miiba 
chini ya sufuria, kicheko cha mpumbafu 

7 vile: haya tena ubatili. Kweli jeuri humpu- 
. mbazisha, mwenyi hekima; na zawadi huha- 
8 ribu akili. Heri mwisho wa neno kuliko 
mwanzo wake: mvumulivu wa roho heri 

9- kuliko mwenyi robo yajuu juu. Usifanye 
haraka rohoni: kwani hasira ikaayo vifuani 

10 mwa wapumbatu. Usiseme, Kuna nini kuwa 
siku za zamani heri kuliko hizi? kwani 
11 si katika hekima uyaulize haya. Hekima 
njema kama milki: hatta bora kwao waonao 

12 jua. Kwani hekima uvuli, kama fetha 
uvuli: -na fayida yake maarifa, hekima 
18 humhifathi hayi aliye mayo. Uifikiri kazi 
ya Muungu: kwani nani awezaye kuya- 
14 nyosha yale aliyoyapotosha? Siku ya 
mema ufurahi, siku ya mabaya ufikiri: 
amefanya na hizo Muungu sawa sawa pa- 


bo 


Google 


KOHELETH ao MHUBIRI, 7. 13 


moja, yasipate kutafutikana na mwana 
Adamu ya baada yake. 

15 Haya yote nimeyaona siku za ubatılı 
wangu: yuko mwenyi haki apoteaye kwa 
haki yake, yuko na mwovu azidishaye 

16 maisha kwa ubaya wake. Usiwe na haki 
kwa mno: wala usijiongezee hekima sana: 

17 kwa nini ujiharibu? Usiwe mwovu kwa 
mno, wala usipumbazike: kwa nini ufe 

18 kabla ya wakati wako? Ndiyo njema 
uyashike haya, : hatta tena yale usiyazuilie 
mkono; kwani amchaye Muungu atatoka 
katika haya yote. 

19 Hekima nguvu zake mwenyi hekima 

20 kuliko watu kumi watawalao mjini. Kweli, 
hapana mwana Adamu mwenyi haki duni- 

21 ani afanyaye mema, asiyekosa. Tena usitie 
moyoni maneno yote yasemwayo; usije 
ukamsikia mtumwa wako akikutukana : 

22 kwani marra nyingi tena moyo wako wajua 
kama wewe tena nmevatukana wangine. 

23 Haya yote nimethubutisha kwa hekima: 
nalisema, Nitakuwa na hekima, navo ime- 

24 farakana nami. Yaliyo mbali, na yaliyo 

29 chinichini: yatatafutikana nanani. Nika- 
zunguka mimi, na moyo wangu wa kujua 
na kupeleleza, na kutafuta hekima, na shau- 
ri, na kuujua uovu ujinga, na knpiswa upu- 

26 mpafu: nami nimeona wa uchungu kuliko 
mauti mwanamke mwenyi moyo wa mitego 
na shabuka, mikono ya mafungo: ampe- 
ndezaye Muungu ataokoka kwake; lakini 

27 mwenyi thambi atanaswa naye. Tazama, 


Google 


it 


LO 


6 
7 
8 


KOHELETH ao MHUBIRI, 6. 


haya niliyoyaona, asema. Mhubiri, moja 
kwa moja, nilione shauri: inalolitafuta 
bado roho yangu, wala sikuliona; mwana- 
wume mmoja wa elfu nimemwona, mwana- 
mke kati yao wote sikumwona. Hih tu, 
tazama, nililoliona, kama Muungu amem- 


fanya mwana Adamu mwenyi adili; nao 


wametafuta mashauri mengi. 
SURA 8. 


N ANI kama mwenyi hekima? na nanı 
b. ajuaye tafsiri la neno? Hekima ya 
mwana. Adamu humng”arıza uso, na vgumu 
wa uso wake hubadiliwa. Mimi wmakupa 
shauri, Uishike amri ya mfalme, nayo kwa 
maana ya kiapo cha Munngu. Usiwe na 
haraka kutoka usoni pake, usisimame kwa 
neno baya: kwani afanya killa apendayo. 
Likiwa neno la mfalme mamlaka; na nani 
amwambiaye, Wafanyani ? Ashikaye 
amri hatajua neno baya: na moyo wake 
mwenyi hekima hujua wakati na hukumu: 
kwani wa killa shauri uko wakati na hu- 
kumu; kwa kuwa mabaya ya mwana 
Adamu makubwa juu yake: kwan hajui 
yatakayokuwa; kwani nani atakayemweleza 
yatakuwaje ? Hapana mwana Adamu 
mwenyi mamlaka juu ya roho aizule roho; 
wala hana mamlaka juu ya siku ya kufa: 
wala hapana kuachiliwa kwa vita: wala uovu 
hautamwokoa bwana wake. Haya yote 
nimeyaona, uikatia moyoni killa kazi iliyo- 


Google 


man şə. 


10 


14 


KOHELETH ao MHUBIRI, 8. 15 


fanyika chini ya jua: wakati wa kuwa 
mwana Adamu mwenyi mamlaka juu ya 
mwenziye kwa hasara yake. Nikaona pia 
waovu wamezikwa, nao wampefika kaburini; 
na katika mahali patakatifu wakaenda zao 
wakasahauliwa mjini waliofanya mema: 
haya tena ubatili. Kwa kuwa hukumu juu 
ya kazi mbaya haitendeki upesi, kwa hiyo 
mioyo ya waana wau Adamu imejaa ndani 
yao watende mabaya. Mwenyi thambi 
ajapofanya mabaya marra mia, na kuzidisha 
siku zake, lakini najua sana mimi itakuwa 
heri kwao wamchao Muungu, wachao mbele 
yake: wala heri haitakuwa kwake mwovu, 
wala hatazidisha siku, zilizo kama kivali: 
akiwa haachi mbele ya Muungu. Kuna 
upumbafu uliofanyika juu ya inchi; wawe 
wenyi haki wapatilizwao kama kwa kazi 
yao waovu; tena wawe waovu wapatilizwao 


kama kwa kazi ya” wenyi haki: nikasema, 


15 


16 


17 


Na haya pia ubatili. Ndipo mikasifu furaha 
mimi, kwa kuwa mwana Adamu hana lililo 
jema chini ya jua, kuliko kula, na kunywa, 
na kucheka: kwani ndiyo yatakayofuatana 
naye kwa kazi yake siku za maisha aliyo- 
mpa Muungu chini ya jua. 

Nilipotia moyo wangu kujua hekima, na 
kuona utumwa uliofanyika juu ya inchi: 
(akiwa tena yuko asiyeona macho yake usi- 
ngizi wala mchana wala usiku: ) bassi nika- 
ona kazi yote ya Muungu, ya kuwa haitafuti- 
kani na mwana Adamu kazi iliyofanyika 
chini ya jua: yakuwa, akisumbuka mwana 


Google 


16 KOHELETH ao MHUBIRI, 9. 


Adamu yo yote kuitafuta, haitafutikani : 
hatta tena mwenyi hekima ajapothani ata- 
ijua, hataweza lakini kuiona. 


SURA 9. : 


İ WANI haya yote nimeyatia moyoni, 
; hatta kuyatafutatafuta haya yote; ) 
ya kuwa wenyi haki, na wenyi hekima, 
nazo huduma zao, mkononi mva Muungu: 
kama mapenzi kama machukio mwana 
2 Adamu hajui: yote mbeleyao. Yote sawa 
sawa kwao wote: tukio moja kwake mwe- 
nyi haki, na kwake mwovu: kwake aliye 
mwema, aliye safi, na asiye safi; kwake 
atoaye thabibu, na kwake asiyetoa : kama 
Mwema naye mwenyi thambi, aapaye kama, 
acgopaye kiapo. Ubaya hun katika yote 
yaliyofanyika chini ya jua, ya kuwa wote 
na tukio moja: hitta tena mioyo ya waana 
Adamu imejaa uvava, na upumbafu mio- 
yoni mwao wakiwa hayi, hatta baadaye 
4 huenda kwa watu. Kwani kwake aamba- 
tanaye na wahuvi vote likotumaini: kwani 
mbwa hayi yeye heri kuliko simba aliyekufa. 
.5 Kwani wahayi hujua kama watakufa, laki- 
ni wafu hawajui kitu, wala hawana tena 
ijara; kwani kumbukumbu lao limesahau- 
6 liwa. Na mapenzi yao, na chukio yao, na 
uwivu wao sasa umepotea; wala hawana 
tena sehemu milele kwa lo lote lililofanyika 
chini ya jua. 


7 Nenda zako kula kwa furaha chakula 





CƏ 


Google 


10 


11 


12 


15 
14 


15 


— KOHELETH ao MHUBIRI, 9. 17 


chako, ukanyvo kwa moyo wa kicheko 
mvinyo yako, kwani Muungu amekwisha 
kuzikubali kazi zako, Dayima mavazi 
yako yawe meupe; wala kitwa chako kisi- 
kose marhamu. Uone maisha pamoja na 
mke umpendaye siku zote za maisha yako 
ya ubatili aliyokupa chini ya jua, siku zote 
za ubatili wako: kwani hii sehemu yako 
katika maisha na katika shughuli yako 
uliyoshughulikia chini ya jua. Killa 
utakalopata mkono wako kufanya, fanya 
kwa nguvu zako; kwani hapana kazi wala 
shauri wala maarifa wala hekima kaburini 
uendako. 

Nikarudi nikaona chini ya jua, kama si 
ya wapesi mashindano, wala si ya mashujaa 
vita, wala si ya wenyi hekima chakula, 
wala tena si ya wenyi akili utajiri, wala 
tena si ya wenyi maarifa upendeleo; lakim 
wakati na ajali huwapata vote, Kwani na 
mwana Adamu hajui wakati wake; kama 
samaki zilizokamatwa na wavu mbaya, na 
kama ndege zilizonaswa na shabuka, vivyo 
waana Adamu hutegwa na wakati mbaya, 
ukiwaangukia ghafula. 

Hivyo tena nimeona hekima chini ya Jr, 
nayo mkuu kwangu: kulikuwa na miji 
mdogo, na watu ndani yake haba; akaa 
juu yake mfalme mkubwa, akauzungn'! “a, 
akaulengea, maboma makubwa: bas: Ava- 
tokea humo mtu maskini mwenyi hekima, 
naye akauokoa mji ule kwa hekima yake; 
wala mwana Adamu ye yote hakumkumbuka 


Google 


18 KOHELETH ao MHUBIRI, 9. 


16 yule mtu maskini. Nikasema mimi, Heri 
hekima kuliko ushujaa: illakini hekima 
yake maskini yatkarauhwa, maneno yake 
hayasikiwi. 

17 Maneno yake mwenyi hekima kvvenyi 
utulivu husikiwa kaliko kilio chake atawa- 

18 laye kati ya wapumbafu. Heri hekima 
kuliko selaha ya vita: lakini mwenyi thambi 
mmoja huyaharibu mema mengi. 


SURA 10. 
M 


AINZI mafu hukokomoza uvundo 
marhamu yake mfanyi manukato: 
upumbafu haba hupita kwa uzito hekima 

2 na heshima. Moyo wake mwenyi hekima 
kwa kuume: lakini moyo wake mpumbafu 

Ə kwa kushoto. Hatta tena mpumbafu 
aendapo njiani, hupungukiwa, naye hu- 
mwambia killa mtu, ndiye mpumbafu. 

4 hcho yake atawalaye ikipanda juu yako, 
usiache mahali pako; kwani upole hutuliza 

9 thambi zilizo kuu. Uko ubaya nihouona 
chini ya jna, utokao kama kwa kupitiwa 
6 mbele yake mwenyi mamlaka: upumbafu 
huwekwa pa juu sana, nao wakwasi hukaa 
chini. Nimeona watumwa wamepanda 
frasi, na wakuu wakitembea kama watumwa 

8 katika inchi. Achimbiye shimo atalitu- 
mbukia : naye abomcaye kitalu nyoka ata- 

9 mvuma., Avunjaye wawe ataumizva nayo; 
10 achanjaye miti, huona hatari nayo. Kama 
chuma hakipati, mtu asipoinoa ncha hana, 





Go qle 


KOHELETH ao MHUBIRI, 11. 19 


buddi kutia nguvu zayidi: lakim hekima 
11 yafaa kufanikisha. Nyoka akiuma kabla 
ya kutumbuika, bassi haina fayida yake mtu- 
12 mbuizi. Maneno ya kinwa chake mwenyi 
hekima neema: midomo yake mpumbafu 
13 itammeza mwenyewe. Mwanzo wa maneno 
ya kinwa chake ujinga: na mwisho wa 
14 masemo yake apumbafu mbaya. Mpumbafu 
tena huongeza maneno: mwana Adamu 
hajui yatakayokuwa, nayo yatakayokuwa 
15 baada yake nani atakayemweleza? Kazi 
yao wapumbafu huwachosha wote, kwani 
16 hajui auendeeje mji. Ole wako, inchi, 
akiwa ufalme wako kijana, nao wakun 
17 wako hula assubuhi! Heri nawe, Ee mchi, 
mfalme wako akiwa mwana wa wakuu, na 
masheki hula wakati wake, wapate nguvu, 
18 wala si ulevi! Kwa uvivu dari hutu- 
mbukia, na kwa mikono ya utepetevu 
19 nyumba buvuja. Kwa kicheko hufanyizia 
chakula, na mvinyo buafurahisha maisha: 
20 nayo fetha ijibiayo vyote. Mfalme msimtu- 
kane, wala si niani mwako; wala usiwatu- 
kane wakwasi katika chumba chako cha 
kulala: kwani ndege ya anga ataichukua 
sauti, na mwenyi mabawa atalitangaza nenc. 


SURA 11. 


UPA chakula chako usoni pa maji: 

25 8. kwani utakiona baada ya siku nyingi. 
Uwagawie saba na hatta wanane sehemu; 
kwani hujui ubaya gani utakaokuwa juu 


Google 


20 


€) 


ə 


Çi 


10 


KOHELETH ao MHUBIRI, 11. 


ya irchi. Mawingu yakılaa maji yayımı- 
mwa juu ya inchi; na mti ukianguka 
kusini, ao kaskazini, mahali uangukapo 
mti, ndipo utakapokuwapo. Aangaliaye 
upepo hatapanda; atazamaye mawingu 
hatavuns. Ukiwa hvjui njia ya upepo, 
ginsi ya mifupa ya mtoto katika mimba 
yake aliye mzito; vivyo hnjui matendo ya 
Muungu atendaye vyote. Assubuhi panda 
mbegu zako, wala jioni usiuzule mkono, 
kwani hujui yatakayofanikiwa, kaina haya 
kama yale, ao kama yote sawa mema. Kweli 
nuru tamu, nalo jema machoni kutazama 
jua. Hatta akiushi mwana Adamu miaka 
mingi, aifurahie yote: naye azikumbuke 
siku za giza, kwani zitakuwa nyingi. Yote 
yajayo ubatili. 

Uufurahie, Ee kijana, utoto wako; na 
moyo wako ukufurihishe siku za ujana ' 
wako, ukaziendee njia za moyo wako, na 
kwa kuona kwa macho yako: lakini ujue, 
kwa haya yote Muungu atakuletea hukumu. 
Bassi ufarakishe huzuni moyoni, ukaondoe 
ubaya mwilini: kwani utoto na wakati wa 
kiume ubatili, 


SURA 12. 
MKUMBUKE Muumba wako siku 
za ujava, kabla kazijaja siku zilizo 
mbaya, wala kukaribia miaka, utakapose- 


ma, Sina furaha nayo; kabla jua, na nuru, 
na mwezi, na nyota hazijatiwa giza, wala 


Google 


Ə 


10 


11 


12 


KOHELETH ao MHUBIRI, 12. 21 


kuregea mawingu baada ya mvua: siku 
watakayotetemeka walinzi wa nyumba, nao 
kuyünania wenyi nguvu, nao wasagaji wa- 
kikoma kwa kuwa baba, nao watazamao 
madirishani kutiwa giza, na milango ku- 
fungwa njiani; kitakaposhushwa kishindo 
cha kusagia, na mtu huondoka kwa, sauti 
ya ndege, na binti zote za uimbo wataina- 
mishwa; hatta wataogopa yaliyo yun na 
njiani hofu , nao mlozi utachanua maua, 
kwa sababu aenda mwana Adamu kwa 
nyumba yake ya milele, nao waombolezao 
huzuguka njiani: kabla haijafunguka 
kamba ya fetha, ao bakuli ya thahabu ku- 
vunjika, ao mtungi kupondwa kisimani, ao 
gurudumo kuvunjika birikani; nayo ma- 
vumbi kurudi katika inchi kama yalivyo- 
kuwa, na roho kumrudia Munngu aliyeitoa. 
Ubatili wa ubatili, asema Mhubiri; yote 
ubatili. 

Na tena, kwa kuwa Mhubiri mwenyi 
hekima akazidi kuwafundisha watu maa- 
rifa; hatta akafikiri, akatafutatafuta, 
akatengeneza methali nyingi. Mhubiri 
akataka kupata maneno ya kukubalika, na 
maandiko ya adili, maneno ya kweli. 

Maneno yao wenyi hekima kama micho- 
koo, na kama mismari iliyotiwa san. ma- 
neno ya mabwana wa makusanyiko huto- 
lewa na mchungaji mmoja. Hatta zayidi 
ya haya, mwanangu, uonywe: wa kufanyiza 


Google 


NN 
ə) 


KOHELETH ao MHUBIRI, 12. 


vitabu vingi bapana mwisho; na kusoma 
sana kwa chokesha mwili. | 
13 Mwisho wa neno; yote yamesikiwa : 
Muungu umche, ukazishike amri zake; 
14 kwani ya mwana Adamu yote haya: Kwani 
Muungu ataleta killa kazi hukumuni, kwa 
killa jambo la siri, likiwa jema ao likiwa 
baya. ” 


Google 


UIMBO WA NYIMBO. 


j 
' 


ZANZIBAR: 


PRINTED AT THE UNIVERSITIES' Misston Press. 
1888. 


Google 


aa —— Üriginal from 
Digitized bı | 
2--. Google HARVARD UNIVERSITY 


UIMBO WA NYIMBO. 


5” wa nyimbo, ulio wa Sulemani. 


2 Anibusu kwa busu ga kinwa chike; 
K wani heri mapenzi yako kuliko mvinyo. 
Ə Manukato yako yanukia vizuri, 
Manukato yaliyomiminika jina lako; 
Kwa hiyo waanawali hukupenda. 

4 Univute; nyuma yako tutakimbia: 
Mfilme amenileta vyumbani kwake: 
Tutafurahi, tutakushangilia, 

Tutayanena mapenzi yako kuliko mvinyo: 
Kwa adili hukupenda. 


3 Mweusi mimi, mzari lakini, 
Enyi binti Yerusalemi, 
Kama hema za Kedar, 
Kama mapazia ya Sulemani. 
6 Msinitazame kwa kuwa mwekundu, 
Kwa kuwa jua limenichangulia. 
VVaana wa mamangu walikuwa wamekasi- 
rika nami, 
VVamenuiveeka niülinde mizabibu; 
Wala mizabibu yangu mimi sikuitunzu. 
“7 Unielezee, ewe nikupendaye rohoni, 
Wapi ulishapo kundi, wapi uwalazapo 
aththuuri; | 
Kwani mbona niwe kama aliyefunikwa 
Karibu na makundi ya wenzako” 


Google 


2 


8 


15 


16 


17 


UTMBO WA NYIMBO 1. 


Usipoyna mwenyewe, uliye mzuri kati ya 
wananawake, 

Nenda zako kufuata nyayo za kondoo, 

Ukavalishe waana mbuzi 'wako kando la 
hema za wachungaji. 


Nimek: linganisha, Ee mpendwa wangu, 

Na frasi wa magari ya Farao. 

Machavu yako məzüri na mistari, 

Shingo lako na mikufu. 

Tutaku'anvia mistari ya thahabu 

Yenyi vipini vya fcika. 

Akiwapo mezani p ke mfalme, 

Nardo yangu ikatoa harufu yake. 

Mfuko wa manemaue kwangu mpenzi 
wangu, 

Ukaao kati ya m"ziva yangu. 

Chana cha hina kwangu upenzi wangu, 

Mizabibuni kwa Engedi. 

Tazama, mzuri wewe, mpenzi wangu: 
tuzama, wewe mzuri; 

Njiwa macho yako. 

Tazama, mzuri wewe, mpenzi wangu, tena 
mtamu; 

Nacho kitinda chetu chanmikiwit. 

Mierezi boriti za nyumba yetu, 

Miti yetu miberoshi. 


SURA 2. 
AI IMI waridi wa Sharon, 


Nyinyoro ya boonden'. 


Google 


Gə 


- 


10 


11 


UIMBO WA NYIMBO 2. Ə 


Kama. nyınyoro kati ya müba, 
Mpendwa wangn vile kati ya binti. 


Kama mtofaa kati ya miti ya msitu, 

Mpenzi wangu vile kati ya waana. 

Nikipendezwa nimekaa chini yake kivulini, 

Na matunda yake matamu kwa kaaka 
lengu: 

Akanileta hatta nyumba ya karamu, 

Na bandera yake juu yangu mapenzi. 

Nitegemezəni na vichala vya mizabibu, 
niburudisheni na tofaa: 

Kwani mapenzi yamevishika mimi: 

Mkono wake wa kushoto chini ya kitwa 
changu, 

Na mkono wake wa kuume wanikumbatia, 

Nawaapiza ninyi, binti Yerusalemi, 

Kwa paa na kwa ayyala za mwitu, 

Msiondokeshe, msiamshe mapenzi, 

Hatta yataka poona vema. 


Sauti ya mpenzi wangu! Tazama, anakuja, 

Akiruka milimavi, KAA AA viliuiani, 

Mpenzi wangu alanana na paa, ao mwana 
ayyala: 

Tazama, asimama nyuma ya ukuta wetu, 

Achungulia madirishani, . 

Ajionyesha kwenyi vipando. 

Mpenzi waugu akanena, akaniambia, 

Ondoka, mpeudwa wangu, mzuri waugu, 
uje zako. 

Kwani, tazaina, baridi imepita, 

Masika imekwisha imekwenda, zako . 


Google 


4 


12 


13 


14 


15 


16 
17 


“— 


3 


TIMBO WA NYIMBO 2. 


Maua yatokea katika inchi; 

Wakati wa kuimba umewadia, 

Na santi ya hua husikiwa katika inchi yetu; 

Mtini hupevusha tini zake changa, 

Mizabibu huchanua, 

Hutoa harufu nzuri. 

Ondoka, mpendwa wangu, mzuri wangu, 
uje zako. 

Ee njiwa wangu, wa mapaangonikwa jabali, 
wa mafichoni penyi palipochongoka, 

Nitazame uso wako, nisikie sauti yako; 

K wani tamu sauti yako, na uso wako mzuri. 

Ututwalie mbweha, mbweha wadogo, wa- 
haribuo mizabibu; 

Kwani mizabibu yetu inachanua, 

Wangu mimi mpenzi wangu, nami wake: 

Hulisha kati ya nyinyoro. 

Hutta mchana vvumapo matlai, na vivuli 
kukinibia mbali. 

Geuka, mpenzi wangu, uwe kama paa vo 
mwana ayyala juu ya milima ya Bether. 


SURA 3. 
U SIKU kitandani nalimtafuta roho 
yangu 1 "pendaye: 
Naimtafute nisi; nvate. 
Həya niteorndoka n:tazunguka my, 


Njiani Nii mütfsami, 

Wtimtituta roho yangu impendaye, 
Naimtafiutə nisimipate. 

Wakampata walinzi wazungukao mjini: 


Google 


UIMBO WA NYIMBO 3. > 


Nikawaambia, Yeye, roho yangu impenda- 

ye, umemwona? 
4. Punde nikiwapita tu, 

Nilipompata. roho yangu impendaye: 

Nikamshika, nisimwache, 

Hatta milipomleta nyumbani kwa mama- 
ngu, 

Chumbani kwake aliyenizaa. 


Ə Nawaapiza ninyi, binti Yerusalemi, 
Kwa pai na kwa avyala za mwitu, 
Msiondokeshe, msiamshe mapenzi, 
Hatta yatakapoona vema. 


6 Nani huvu apandaye katika jangwa kama 
nguzo za moshi, 
A metiwa manukato ya manemane na uvu- 
mba, 
Kwa marashi yote ya mchuruzi ? 

7 Tazama, machela ya Sulemani ndiyo: 
Mashujaa settini wazungukao, 

Wa mashujaa wa Israeli. 

8 Wote washikao upanga, wamehitimu vitani: 
Killi mtu na upanga wake palani mwake, 
Kwa hofu za usiku. 

9 Mfalme Sulemani alijifanyizia gari 
La miti ya Lebanoni. 

10 Akafanviza nguzo zake fetha, 
Chini yake thahabu, kiko chake urujuani. 
Kati yake ujumu ya mapenzi 
Ya binti Yerusalem. 
11 Tokeni, enyi binti Sayuni, mtazameni 
mfalme Sulemani, 
Mwenyi tar aliyomvika mamave miku ya 


Google 


6 UIMBO WA NYIMBO 3, 


maposo yake, 
Sikn va fnraha ya möyovve, 


SURA 4. 


KEYAZAMA, wewe mzuri, mpendwa wa- 
ngu; tazama, mzuri wewe; 
Macho yako njiwa nyuma ya barakoa yaka; 
Nyele zako kama kundi la mbuzi, 
Walalao upande wa mlima Gilend. 
2 Meno yako kama kundi lao waliokatiwa 
sufiuİ, 
VVapandao katika kuoshwa; 
Wote wenyi mapacha, 
Wala hapana aliyefiwa miongoni mwao. 
3 Midemo yako kama kamba nyekulnudu, 
Na zuri kanwa liko: 
Paji la uso wako kama kipande cha kamma- 
manga 
Nyuma ya barakon yako. 
4 Shingolako kama mnara wa Dand, ulio- 
1engva pakuwekea selaha, 
Vilimotundik va vigao elfu, 
Ngao zote za mashujaa. 
5 Maziwa yako mawili kama mapacha mawili 
wachanga wa paa, 
Walishwao kati ya nyiuyoro. 
G Hatta mchana uvumapo matlai, na vivuli 
kukimbia mbali, 
Nitakwenda zangn hatta mlima wa mani 
mane, 


Google 


UIMBO WA NYIMBO 4. 7 


Hatta kilima cha uvumba. 

7 Mzuri pia wewe, mpendwa wangu; 
Wala kwako hapana mawaa. 

8 Painoja nami katika Leba:.uni, bibi harusi, 
Pamoja nami katika Lebanoni, njoo: 

Tazama kitika kilele cha Amana 
Katika kilele cha Senir, ua Hermon, 
Katika mapiango ya simba, 
Katika milima ya chui. 

9 Umenitia moyo, umbu langu, bibi harusi; 
Umenitia moyo kwa jichu lako moja, 
Kwa mkufu mmoja wa — lako. 

10 Mapenzi yako ginzi yalivyo mazuri, umbu 
langu, bibi hirusi! 
Ginzi yalivyo heri mapenzi yako kuliko 
, mvinyo! 
Na harufu za msrhamu zako kuliko manu- 
kato ya namna zote! 
11 Midomo yako, bibi harusi, yatiririka ya 
asali, 
Asili na maziwa chini ya ulimi wako; 
Na harufu ya mavazi yako kama harufu ya 
Lebanoni. 
12 Bustani iliyofungwa umbu langu, bibi 
harusi; 
Kisima kilichofungwa, chemchemi iliyoti- 
wa muhuri. 
13 Machupuzi yako shamba la mikamma- 
manga, lenyi matunda ya thainani; 
Mihina, na minardo, 
14 Nardo na zafaram, 
Kane na mdalasini, na miti yote va “unda: : 


Google 


ya UIMBO WA NYIMBO 4. 


Manemane na nudi, na manukato yote 
yayo makuu. 
15 Chemchemi ya bustani wewe, 
Kisiina cha maji mazima, 
Na mito itokayo Lebanoni. 
16 Amka, Ee kaskazi; njoo, kusi; 
Vuma juu ya bustani yangu, yatokee 
manukato yake. 
Aje mpenzi wangu b nstanini mwake, 
Akule matunda yake ya thamani. 


SURA 5 


IMEKUJA bustanini mwangu, umbu 
langu, bibi harusi: 
Nimechuma manemane yanga pamoja na 
manukato yangu; 
Nimekula kamba la asali pamoja na asali 
Yangu; 
Nimekunvwa mvinyo yangu pamoja na ma- 
ziwa yangu. 
Kaleni, enyi rafiki; 
Nyweni, hatta nvvvem sana, enyi wapenzi. 
2 Nalikuwa nimelala mimi, moyo wangu uka- 
wa macho: 
Sauti ya mpenzi wangu abishaye, 
Unifunguhe, umbu langu, mpendwa wa- 
ngu, njiwa wangu, mkamilifu wanga; 
Kwnni kitwa chango kimetiwa umande 
sana, 
Nyəle zangu manyunyo ya usikn. . 
3 Nimevna kanza yangu; nipateje kuivaa ” 


Google 


UIMBO WA NYIMBO 5. ə 


Nimetavaza migün : mpatelə kutia təka ? 
4 Mpenzi wangu akauıngiza mkono wake 
tunduni, 

Moyo wangu ukachafuka kwa ajili yake. 
5 Naliondoka, nimfungilie mpenzi wangu; 
Mikono yangu ikatiririka inanemane, 

Videle vyangu manemane yenyi kudondo- 
ka; 
Jnu ya vipimi vya kemeo. 
6 Nikamfungulia mimi inpenzi wangu; 
Naye mpenzi wangu akuwa ametoweka, 
amekwenda zake. 
Roho yangu imetoka, alipokisema: 
Nilimtafuta nisimpate; 
Nalimvrita asinijihu. 
€ Wakanipata walinzi wazungukao mjini. 
Wakanipiga, vakaniferuhi, 
Walinzi maboma wakaninyanganya shela. 
8 Nawaapiza ninyi, binti — mki- 
mwona mpenzi wangu, 
Mwambie, kama nami yamenishika mape- 
nzi. 
9 Mpenzi wako nani kuliko mpenzi mwingine, 
Wewe aliye mzuri, miongoni mwa wauna- 
wake? 
Mpenzi wako nani knliko mpenzi mwingine, 
Utwapize hivi? 


10 Mpenzi wangu mweupe na mvekundu, 
Mtangulifu wa elfu kumi. 
11 Kitwa chake thababu safi tenle, 


Nyele zake za singa nyingi, nyeusi kama 
kungurn. 


Google 


10 UIMBO WA NYIMBO 5, 


12 Macho yake kama njiwa mitoni pa maji; 
Wualioonshwa na maziwa, yamewekwa kwa 
utimilifu, 
13 Machifu yake kama tuta la manukato, 
minara ya marhamu: 
Midomo yake nyinvoro zitiririkazo mane- 
mane yenyi kudondoka. 
14 Mikono yake pete za thahabn zilizotiwa 
zubarnjadi. 
Kiwiliwili chike kazi ya pembe iliyofuni- 
kizwa na yakuti samawati. 
15 Miguu yake nguzo za inamori zilizotege- 
mea maveko ya thah bu safi: 
Sura yake kama Lebanoni, teule kama 
mierezi. 
16 Kanwa' lake lililo tamu: hakika yu mzuri 
ia. 
hun mpenzi wangu, hnyu rafiki yangu, 
Enyi binti Yerusalemi, 


SURA 6. 


MEKWENDA wapi mpenzi wako, 
Wewe uliye mzuri kati ya waana- 
wake? 
A megeuka wapi mpenzi wako, 
Tumtafute pamoja nawe? 


2 Mpenzi wangu ameshuka kwa bustani 
yake, kwa matuta ya manukato, 
Kulisha bustanini, kuchuma nyinyoro. 
8 Mmi wake mpeuzi, na wangu mimi mpenzi: 
Aishaati ya nyinyoro. 


Google 


UIMBO WA NYIMBO 5. 11 


$ Mzuri wewe, mpendwa wangu, kama Tirza, 
Mwenyi neema kama Yerusalemi, 
Wa kuogofya kama wenyi bandera, 
9 Unigeuzie mbali macho yako, 
K vadi yamenishinda, 
— Nyele zako kama kundi la mbuzi, 
Walalao upinde wa Gilead, 
60 Meno yako kama kundi la kondoo, 
Wapandao katika knoshvra , 
Wote wenyi mapacha, 
YVala hapana aliyefiwa mion “oni mwao. 
7 Paji la uso wako kama kipande cha kamma- 
manga 
Nyuma ya barakoa yako. 
8 Wako malkia settini, na 'nasnria themanini, 
Na waanawali wasio na hesabu, 
9 Njiwa wangu, mkaumilifa wangu, mmoja 
yeye; 
Wa pekee yeve wa mamaye; 
Yeye mteule wake aliyemzaa. 
Wakimwona binti humwita heri: 
Malkia wao, na masuria, humsifu, 
10 Nani huyu atazamaye kama mapambazuko, 
Mzuri kama mwezi 
Safi kama jua, 
Wa kuogofya kama wenyi bandera? 
11 Nalishuka hatta bustani ya mijozi, 
Kuyaona machipuko ya boondeni, 
Kuona kama mzabibu umechanua, 
Kama mikammainanga imeton maua. 
12 "ə KA; nisipojua, roho yangu ikani- 
weka 


3 


Google 


12 


UIMBO WA NYIMBO 6. 


Magari ya watu wangu wakarimu. 


13 Rudi, rudi, Ee Mshulammi ; 


Ə 


Rudi, rudi, tukutazame. 
Mtamtazaniani Mshulammıi, 
Kama mchezo wa Mahanaim ? 


SURA 7. 


INSI ilivyo mizuri miguu yako na 

AJA viatu, Ee bin i mkarimu! 
Vifundo vya mapaja yako kama johari, 
Kazi ya mikono ya mtu mstadi. 
Kitofu chiko bakuli la uviringo, 
Lisilokosa mvinyo iliyochanganyika: 
Tumbo lako chungu yi; nguno, 
Tiyofungiva nyinyoro. 
Maziwa yako mawili kama mapacha mawili 
Nao wachanga wa paa. | 
Shingo yako kama mnira wa pembe; 
Macho yako maziwa ya Heshbon, mlangoni 

pa Bath-rabbım , 
Pua yako kama mnara wa Lebanoni 
Utazamao Dameski. 
Kitwa chako juu yako kama Karmel, 
Na nyele za kitwa chiko kama pofuro; 
Mfalme bufungwa katika mistari yake. 
Ginsi yalivyo mazuri, ginsi yalivyo mata- 
mu, 

Mapenzi, kva hanassa İ 
Urefu wako hunu uınefanana na mnazi, 
Maziwa yako na vichala vya mzabibu. 
Nalisema, Nitapanda mnazini, 
Nitayashika makuti yake; 


Google 


UIMBO WA NYIMBO 8. 15 


Maziwa yako yawe kama vichala vya mza- 
bibu, 
Na harufu va pumuzi yako kama tofaa; 
9 Na kinwa chako kama mvinyo iliyo oora, 
Imezwayo marithawa na mpenzi wangu, 
Ikitiririka midomoni mwao walalao. 


10 Mimi wake mpenzi wangu, 
Na tamasa yake kwangu mimi. 
11 Njoo, mpenzi wangu, tutoke twende ma- 
sh mbani, 
12 Tuamkie mizabibuni, 
Tuone kama nızabibu umechanua, macha- 
nga yake yamefunuka, 
Mikamma manga ikitoa maua: 
Ndipo nitakupa mpenzi yangu. 
13 Lufafi hutoa harufu, 
Na milangoni mwetu namna zote za yenyi 
thamani, mapya na ya kale, 
Nuiyokuwekuea, Ee mpenzi wangu. 


SURA 8. 


TI ATTT ungekuwa kama ndugu vyangu, 
4 Aliyenyonya maziwa ya mamangu! 
Nikikuona vje, ningekubusu; 
Tena, asinitharau mtu. 
2 Ningeknongoza kukuleta nyumbani kwa 
muamangu, 
Naye angenifundisha, 
Ningek uny vesha mvinyo iliyokolea, 
Maji ya kammumanga yangu. 


Google 


14 UIMBO WA NYIMBO 8. 


3 Mkono wake wa kushoto chini ya kitwa 
changu, 
Na mkono wake wa kuume ungenikumba- 
bla. 
4, Navraapiza ninyi, binti Yerusalemi, 
Msion-lokeshe, msiamshe, mapeuzi, 
Hatta yatakapoona vema. 
b Nani huyu apandaye katika yacgva, 
A kimtegemea, mpenzi wake? 
Chini yake mtofaa nalikuamsha: 
Ndipo alipokuonea utungu mamako, 
Ndipo alipoona utnagu aliyekuzaa. 


6 Unitie kama muhuri moyoni mwako, 
kama muhuri mkononi mwako: 
Kwani mwenyi nguvu kama mauti upendo; 
Mgumu kama ahera uwivu: 
Kuwaka kwake kuwaka kwa moto, 
Ndimi za moto za Yah. 
7 Miji mengi hayawezi kuuzimia upendo, 
Wala charki kuufurika: 
Angetoa mtu mali yote ya nyumbaye badala 
ya upendo, 
Kutharauliwa angetharauliwa. 


8 Kwetu umbu mdogo, 
Wala maziwa hana : 
Tumfanyieje umbu letu, 
Siku atakipofanyiwa maneno? 
9 Akiwa ukuta tutamjengea .menomeno ya 
fetha: 
Naye akiwa mlango, 
"1 atamfunikia mbau za erezi, 


Google 


UIMBO WA NYIMBO 8. lə 


10 Mimi ukuta, na maziwa yangu kama mina- 
ra: 
Ndipo nilipokuwa. 
aliyeona salama, 
11 Sulem:ni əlikuvra nayo mizabibu kwa Baal- 
hamon, 
A kavapangisha mizabibu ll: ; 
Killa mtu alete ya matunda yake elfu za 
fetha. 
12 Mizabibu ya kvangn, iliyo yangu, mbele 
angu: 
Kwako Ee Sulemanıi, elfu, 
Na miteen kwao walinda, matunda yake. 


13 Wewe ukansye bustanini, 
VVenzako hukusikilizia sauti: 
Unisikize mimi. 
14 Ufanye haraka, mpenzi wangu, 
Uwe kama paa, ao kama mwana ayyala 
Juu ya milimsa ya manukato. 


MvrısHo. 


Google 


bəzi ı Original from 
D vi İn ə... | 
igitized by Google HARVARD UNIVERSITY 


